NN) 
Ss 
S 
= 
A 
in 
SN 


Ín 


Fr 


ið Sl þr 


ÆFFÁGRIP 


OG 


ÚTFARARMINNING 


frá 1822 til 1856 prests að Arnarbæli í 
Ölfusi, er andaðist að Hjarðarholti íLaxár- 


dal Áf/kt. 1859. 


GEFIÐ ÚT ÁÐ TILHLUTUN OG Á KOSTNAÐ 
EKKJU HANS OG ERFINGJA. 


Í PRENTSMIÐJU ÍSLANDS. 
EINAR ÞÓRÐARSON. 


1. 
ÆFIÁGRIP. 


Eptir ministerialbók Ögurs- og Eyrar prestakalls í 
Ísafjarðarsýslu er eg, Jón Matthíasson, fæddur í 
þennan heim að Eyri við Seyðisfjörð 4. d. maímán- 
aðar (Florianus) 1786 og skírður skemmri skírn s. d. 
af móðurmóður minni mad. Rannveigu Sigurðardóttur 
sýslumanns á Hvítárvöllum, Jónssonar, Sigurðssonar 
lögmanns á Einarsnesi; skírnin var staðfest í Ögur- 
kirkju 4. d. júnímán. (Optatus) sama ár, af þáver- 
andi sóknarpresti þar, séra Teiti Jónssyni biskups, 
Teitssonar, Pálssonar prests að Eyri við Skutuls- 
fjörð. 

Faðir minn var studiosus theologiæ Matthías 
Þórðarson, Ólafssonar, Jónssonar á Eyri við Seyðis- 
fjörð; var Ólafur lögsagnari, lögréttumaður og merk- 
ismaður, faðir þeirra mörgu systkina: Jóns vícelög- 
manns, Ólafs sekretöra, Þórðar stúdents í Vigur (afa 
míns), Sigurðar í Ögri, Magnúsar í Súðavík, Árna 
prests í Gufudal (afa stiptprófasts Árna Helgasonar), 
Solveigar, húsfrú Jóns prests Sigurðssonar í Holti í 
Önundarfirði, og Íngibjargar húsfrú Jóns prests Sig- 
urðssonar á Rafnseyri; er mikill ættleggur af þeim 

n 1 


4 


kominn og margir merkismenn, er nú lifa. Kona 
Ólafs lögsagnara var Guðrún Árnadóttir prests Jóns- 
sonar á Hvítadal, og Ingibjargar Magnúsdóttur, Jóns- 
sonar lögmanns, og dó hún á Eyri hjá foreldrum 
mínum árið 1785. En kona Þórðar stúdents Ólafs- 
sonar í Vigur, og móðir föður míns Matthíasar var 
Margrét Eiríksdóttir prests á Hrepphólum, Oddssonar 
á Fitjum, en móðir Margrétar var Guðrún Daða- 


dóttir prests Halldórssonar í Steinholti. Margrét 


var merkileg kona og læknir góður. 

Móðir mín var Rannveig Guðlaugsdóttir prófasts 
Sveinssonar í Vatnsfirði, prests til Staðar á Snæ- 
fjallaströnd 1756, Kirkjubóls í Langadal 1766, og 
að síðustu Vatnsfjarðar 1780, hvar hann andaðist 
1807, er hann hafði verið sóknarprestur í 51 og 
prófastur í 34 ár; hafði hann útskrifast úr Skálholts- 
skóla 16 vetra og verið þar eptir skrifari hjá Sig- 
urði sýslumanni á Hvítárvöllum. Séra Guðlaugur 
var fluggáfaður maður og vel lærður, hollur læknir, 
gestrisinn og höfðingi í sjón og reynd; kenndi hann 
fjölda pilta undir skóla, er síðar urðu embættismenn. 
Faðir hans var Sveinn Guðlaugsson, er síðast var 
préstur að Hvammi í Norðurárdal, en móðir hans 
Helga Jónsdóttir prests Jónssonar að Staðastað; hún 
giptist Sveini presti, sem séra Jón hafði upp alið, 
og komið til mennta, blind, og var þó kölluð hinn 
bezti kvennkostur. Móður Rannveigar Guðlaugs- 
dóttur og hennar ættfólks hef eg þegar áður getið. 

Faðir minn Matthías þórðarson fæddist í Vigur 
1753, og ólstupp hjá foreldrum sínum, hverra þegar 


5 


er getið; fékk hann þegar í æsku fyrstu þekkingu 
á skólalærdómi, einkum latínu, hjá séra „Guðlaugi 
prófasti í Vatnsfirði, og kom honum það síðan að 
góðu haldi, var hann svo settur í Skálholtsskóla, 
dvaldi þar 6 vetur og útskrifaðist þaðan. 1773, tvi- 
tugur að aldri af skólameistara Mag. Bjarna Jóns- 
syni með góðu mannorði bæði fyrir siðferði og lær- 
dóm, einkum hvað latínu áhrærði, sem og fyrir 
framúrskarandi fjör og fimleik. Eg heyrði sjálfur 
hinn mikla merkismann, Þorvald prófast Böðvarsson, 
minnast þannig Matthíasar sál., sem nú var sagt og 
ávallt til hins bezta — þeir voru skólabræður 1—2 
vetur —; líka hef eg séð 'og lesið skóla-testimoni- 
um föður míns (sem nú er mér horfið), með. eigin 
hendi meistara Bjarna ; vottaði það hið hérsagða. 
Nokkur. ár þar eptir var Matthías í Vigur hjá föður 
sínum Þórði, — móðir hans Margrét var þá dáin — 
uns hann gekk að eiga jómfrú Rannveigu Guðlaugs- 
dóttur, sem þá var komin: að Kirkjubóli í Langadal, 
til foreldra sinna Guðlaugs prófasts og Rannveigar 
Sigurðardóttur; var hún fædd, að því mér er ljós- 
ast, á Hvítárvöllum árið 1754, og ólstupp á:Setbergi 
hjá prófasti séra Erlendi Vigfússyni og móðursystur 
sinni Þóru Sigurðardóttur, konu hans; uns hún fór 
til foreldra sinna að Kirkjubóli; var Rannveig yngri 
talin. bezti kvennkostur á Vestfjörðum.. Hvert ár 
það var, er þau giptust, veit eg ekki með vissu, þó 
eg ætli það hafi verið 1776— 17. 

þessi hin ungu hjón. Matthías og Rannveig reistu 
bú á Eyri við Seyðisfjörð, hvar lengi og vel búið 


6 


höfðu höfðingshjónin Ólafur og Guðrún, afi og amma 
Matthíasar, þau er áður hefur verið getið. Búnað- 
ist hinum ungu hjónum þar mæta vel og sýndu hver- 
vetna manndáð, rausn og skörungsskap; varð þeim 
þriggja barna auðið, sem eptir lifðu, er faðir þeirra 
sálaðist: 

1. Ólafur, fæddur 1778. Hann var 2 vetur 
við lærdóm í heimaskóla hjá séra Jóni Sigurðssyni 
á Rafnseyri, sem giptur var Ingibjörgu Ólafsdóttur, 
systur afa okkar systkina, barna Matthíasar, en hann 
hætti við lærdóm, þegar faðir okkar dó. Ólafur gipt- 
ist síðar Helgu, dóttur Jóns prófasts Ásgeirssonar á 
Holti í Önundarfirði, Bjarnasonar, seinast prests í 
Mýraþingum og þorkötlu Magnúsdóttur prófasts Snæ- 
bjarnarsonar á Söndum. þau Ólafur og Helga áttu 3 
dætur: Arnfríði, þorkötlu og Rannveigu, af hverjum 
2 giptust og áttu börn. Ólafur drukknaði og með 
honum 8 menn í marzmánuði 1830 fyrir Þþórðar- 
kambi eða á Skálavík í Ísafjarðarsýslu; hann var 
merkilegur og hugljúfi. Í árbókum Espólíns 12. b. 
bls. 172 mun ofhermt um börn Ólafs, því hann átti 
ekki fleiri á lífi, en hér segir. 

2. Rannveig, fædd 1779, giptist Ásgeiri pró- 
fasti Jónssyni í Holti, bróður Helgu, konu Ólafs. 
þeirra börn: a) Jón prestur á Álptamýri, giptur Guð- 
rúnu Guðmundsdóttur frá Auðkúlu í Arnarfirði; þau 
eiga börn. b) Matthías, hreppstjóri, fjörmaður mikill 
og farmaður, góður og vel að sér um margt, gipt- 
ur Kristínu Gunnlaugsdóttur prests frá Rípi, Magn- 
ússonar prests frá Höskuldsstöðum; þau eiga tvo 


7 


syni, hann einn fleiri, Ólaf. ec) Matthildur, gipt 
Magnúsi presti í Ögurþingum Þórðarsyni; þau eiga 
mörg börn og vaxin. d) Þorkatla, er átti Vigfús 
smið Eiríksson prests á Stað í Súgandafirði Vigfús- 
sonar. e) Magnús, seinast kaupmaður í Hafnarfirði, 
átti Friðriku Steenbach og börn með henni. f) Ás- 
geir, kaupmaður á Ísafirði, giptur Michelínu Eyjólfs- 
dóttur prests Kolbeinssonar; eiga börn. g) Hall- 
dóra, gipt og á börn. h) Hjalti, dó ungur. Ásgeir 
prófastur varð fyrst aðstoðarprestur föður síns pró- 
fasts séra Jóns og eptir hann settur prófastur í Ísa- 
fjarðarsýslu vesturhluta, síðan prestur að Brjámslæk 
og prófastur í Barðastrandarsýslu, síðast að Holti í 
Önundarfirði 1822 og prófastur þar s. á. Hann 
drukknaði í svo nefndum Holtsvaðli 1835 og hörm- 
uðu hann margir, var honum margt vel gefið. 

3. Jón, sem þetta skrifar og hér segir frá. 

þann 30. jan. 1793 sálaðist minn elskuverði 
faðir Matthías á sóttarsæng, fertugur að aldri, er 
hann hafði legið sjúkur í rúma viku, var eg þá á 
7. aldurs ári. Mér er enn minnisstæður harmur móð- 
ur minnar, sem Sá sig þá svipta yndi og aðstoð, er 
hún sat grátandi með mig í fángi sínu og jók það 
hennar sorg, að við systkin grétum svo mikið. Hætti 
þá Ólafur bróðir minn skólalærdóms iðkunum og lagði 
hug á búsýslu og atorku til aðstoðar móður okkar, 
sem hélt við búskap í ekkjustandi mörg ár þar eptir, 
uns hún giptist aptur Kristjáni Guðmundssyni frá 
Arnardal árið 1805 og var eg þá kominn í Reykja- 
víkurskóla. Kristján varð síðar hreppstjóri og danne= 


8 


brogsmaður, vel metinn og höfðingja ígildi. þeim 
hjónum varð ekki barna auðið, en bjuggu í Vigur 
til dauðadags. Móðir mín sálaðist 9. d. ágústm. 
1831, en Kristján giptist þá þegar aptur Önnu Eb- 
enezersdóttur sýslumanns í Hjarðardal, þorsteinsson- 
ar. Hér.er ekki rúm til að herma, hvernig arfa- 
skipti framfóru eptir móður mína undir afskiptum 
Kristjáns, en stjórn Ebenezers sýslumanns tengða- 
föður hans. Eg vík því sögunni til mín sjálfs. 

Eg ólst þá upp hjá minni góðu móður lengst 
á bænum Fæti í Seyðisfirði," hvar hún bjó, uns eg 
var sendur í Reykjavíkurskóla. Veturnar 1799—1800 
og 1800—1801 var eg hjá afa mínum séra Guð- 
laugi prófasti í Vatnsfirði ásamt 4 öðrum lærisvein- 
um, nefnil: Torfa Magnússyni, nú presti til Kirkju- 
bóls í Langadal, Guðlaugi Sveinbjarnarsyni, presti 
til:Hvamms í Norðurárdal, dóttursyni prófastsins, 
Jens Jónssyni, Arnórssonar sýslumanns, sem dó 
ungur, orðinn kapellán til Kirkjubóls, og Jóni Sig- 
urðssyni presti til Sanda í Dýrafirði, sonarsyni afa 
míns séra Guðlaugs; lærði eg þá ásamt þessum 
lærisveinum svo nefndar vartesa, og lítið meir í 
latínu. 

Haustið 1801 var eg sendur í Reykjavíkurskóla, 
ærið skammt kominn í skólalærdómi og bláfátækur, 
og dvaldi eg þar næstu 3 vetur; fyrsta veturinn undir 
kennslu Jóhanns sál. Árnasonar biskups Þórarins- 
sonar, sem þá var „proconrectora; en tvo síðari 
veturna kenndi mér og neðribekkingum séra Hjört- 


9 


ur Jónsson, síðar prestur til Gilsbakka, er þá var í 
„conrectorsc stað. 

Á sumrum var eg hjá assessor, síðar amtmanni 
Stephensen á Hvanneyri; lagði hann mér til það, 
sem eg að eins gat lifað af á veturna, en tók sjálf- 
ur ölmusu mína, sem var 24rd., og þoldi ég þá 
sult og seyru, sem fleiri af mínum fátæku skóla- 
bræðrum. Veturinn 1804—1805 var ekki skóli 
haldinn, fór eg þá um haustið vestur að Arnardal í 
Ísafjarðarsýslu, því móðir mín hafði brugðið búi og 
var þar húskona; þar var eg um veturinn til sjó- 
róðra, en lærði lítið, nema hvað eg gat hjálpað mér 
sjálfur tilsagnarlaust með fáum bókum; fór eg svo 
aptur suður og vann á Hvanneyri um sumarið, var 
mér þá fjör og kraptur svo aukinn, að eg þurfti ekki 
sökum skorts á líkams þroska að vera öðrum háður. 
Sama haust 1805 var skólinn fluttur að Bessastöð- 
um; og flestir þeir skólapiltar, sem verið Nöfðu í 
Reykjavíkurskóla, þangað kallaðir, og ný umbreyting 
til batnaðar gjörð, sem lærdóm, hús og viðurværi 
áhrærði, var það allt miklu betra og hollara en í 
Reykjavíkurskóla. Var eg þá eptir fárra daga próf 
í skólalærdómi svo heppinn, að eg komst í efsta 
bekk, því þá voru 3 bekkir í skólanum, var sá 
efsti kallaður: „elassis selectac. Eptir 2 vetur þar, 
var eg af efsta læriföður, Leetor theologiæ, síðar 
biskupi, herra Steingrími Jónssyni útskrifaður vorið 
1807 með vitnisburðinum „> Lauðabilise, sem „Testi- 


10 


moniumc mitt gjör sýnir. þessa mina 2 síðustu 
skólavetur, kenndu oss skólapiltum þessir: 1. hátt- 
nefndur herra biskup Steingrímur Jónsson. 2. Jón 
Jónsson frá Görðum, síðar Lector theologiæ. 3. 


1) Testimonium séra Jóns er svo hljóðandi: 

Jonas Matthiae filius anno 1784 in villa Eyra apud Seidis- 
fiord in toparchia Isflordensi, patre theologiæ candidato Matthia 
Thordi filio, matre vero Rannveiga Gudlogi filia natus, per Sex 
annos publica in scholis, partim Reykvicana, partim Bessasta- 
densi usus est informatione, ingenium habet sat felix judicium- 
qve acumine non destitutum, animo alacer, moribus non in- 
honestus, solertia in literis laudabili tantos fecit prOogressus, ut 
Juxta uitimi, qvod sustinuit, examinis publiti censuram: 

in stylo latino 

hebraica analysi Á 
stylo islandico | 
lingva danica intelligenda 

stylo danico Laudem 
doetrina religionis et morum 

Novi Foederis exegesi 

Geographia “ 

arithmetica 


in latinis autoribus enucleandis í 
mediocrem 


Græcorum autör. interpretatione 
Laudem 


et historia universali 
mancisceretur; Biblicum exinde enucleatum thema pro saeris 
rostris decenti declamatione pronuntiavit.  Juxta Regii igitur 
odicti d. 22. Martii 1805 de dimissorum maturitate præseriptas 
regulas, laudatum bonæ spei adoleseentem, inter prosperrima 
qvævis vota, legitima dimissione cohonestare nulli dubitamus. 

Dabam Lambhusis d. 2. Junii 1807. 
Steingrimus Jonæus. 
Lector theologiæ. 
(L. 8.) 


11 


Guttormur Pálsson, síðar prestur að Vallanesi og, 
prófastur í Múlaþingi, og minnist eg allra þessara 
minna skólameistara með þakklæti og virðingu. 2 
næstu árin, eptir að eg var útskrifaður úr skóla, 
leitaði eg míns brauðs í sveita míns andlitis, átti 
heimili í Vigur á Ísafirði og byrjaði lítið búhokur 
1808 ógiptur. : 

Arið 1809 var eg kallaður af þá nýorðnum 
sóknarpresti til Vatnsfjarðar, síðar stiptprófasti Árna 
Helgasyni til að verða kapellán hans þar, því hann 
gat ekki komið þangað sjálfur og kom þangað held- 
ur aldrei til veru. Var eg prestvígður 16. júlí s. 
á. af Geir biskupi Vídalín, gegndi svo í Vatnsfirði 
öllum prestsverkum og stóð fyrir stað og kirkju í 
2 ár, skilaði þeim svo í fardögum Í811 Arnóri pró= 
fasti Jónssyni, sem varð eptirmaður séra Árna; hafði 
eg þessi ár hlynnt að bæjarhúsum staðarins og bætt 
þau. Næsta ár bjó eg sem bóndi á kirkjujörðinni 
Hálshúsum í Vatnsfjarðarsveit. 

Árið 1812 var mör 17.d. marzmán. veitt Stað- 
ar prestakall í Aðalvík og flutti eg þangað sama vor. 
Við úttekt kirkju og staðar í fardögum s. á. fyrir- 
fannst hvorttveggja gjörfallið, öll bæjarhúsin af fúa 
og vatnságangi, en af bláfátækrl ekkju var ekkert að 
fá í ofanálag. Með vilja og vitund héraðsprófasts- 
ins séra Hákonar Jónssonar, sem þá var sóknar- 
prestur á Eyri við Skutulsfjörð, skrifaði eg hér um 
stiptsyfirvöldunum og leitaði styrks til uppbyggingar 
staðarins, sem allan með bæjarhúsum þurfti að færa 
og byggja upp á ný á öðrum stað. Eg fékk neit- 


12 


andi svar upp á að fá styrk til að flytja og upp- 
byggja staðinn, en áfýsingu að taka starfa þennan 
á hendur með loforði um meðmælingu og frama, ef 
eg gæti þetta vel af hendi leyst. „Byrjaði eg nú 
þegar að afla og að mér að draga byggingarefni, 
eptir sem mér var unnt. #Kirkjuna reisti eg og 
byggði í sama stað, hvar hún áður stóð; en að reisa 
bæ að nýju fannst mér næstum ómögulegt, fátækum 
manni, sem þá var orðinn konu og börnum bund- 
inn, í harðindaárum þeim, er þá voru frá 1813 til 
1816, sem margir nú lifandi menn enn til muna, 
ekki sízt á 8rd. brauði, á harðindakjálka landsins, 
Hornströndum. Eg áréði samt að leggja grundvöll 
til nýrra bæjarhúsa og afla þar til þess, er með 
þurfti. Með mikilli áreynslu, hættuferðum og 1228 rík- 
isdala kostnaði gat eg loks fyrir guðs mildi og aðstoð 
þetta tillykta leitt 1816, sem ljósast má sjá af skoð- 
unargjörð prófasts, sýslumanns og tveggja merkis- 
manna að Staðí Aðalvík 10. júlí 1816. Eg segi 
þetta ekki né skrifa mér tilhróss eða ágætis, held- 
ur til að tjá og sýna röktil þess, að forlögin leiddu 
mig hingað að Arnarbæli. 

1817 29. d. maímán. var mér veitt prestakallið 
Eyri við Skutulsfjörð eptir prófast séra Hákon Jóns- 
son, sem dó Í febrúarmánuði s. á.; hans er getið 
hér að framan. þar hef eg beztunað hag mínum, 
flutti eg þangað samsumars, en hafði líka á hendi 
kirkju og stað. og prestsþjónustu í Aðalvík til far- 
daga 1818, þá eg skilaði því eptirmanni mínum og 
frænda séra Guðlaugi Sveinbjarnarsyni, hvers áður 


13 


er getið, og var það ærið erfitt, sem þeir vita, er 
til þekkja. 

Sama ár 1817 sókti eg tilkonungs um „Grati- 
ficationc fyrir starfa minn í Aðalvík; kom svar þar 
upp á frá kansellíinu svo látandi: vi har paalagt 
Stiftamtet at tage Sóllicitanten í fortrinlig Betragtning 
til Befordring ved förste forefaldende Leilighed, til 
et af de bedre middelmaadige Præstekalde der í 
Landetc. þetta er sú önnur rót og orsök til þess, 
að eg nokkurn tíma kom til veru að Arnarbæli, því 
margt eða flest lék mér í lyndi á Eyri. 

1821, hinn 6. aprílmán. var mér veitt Arnar- 
bæli í Ölfusi, svo eg lítið af vissi, flutti samt ekki 
þangað, fyr en seint í júnímánuði 1822, heldur var 
þann tíma kyrr á Eyri. Séra Sigurður Sigurðsson, 
síðar prestur til Efriholtaþinga, aðstoðarprestur for- 
manns míns séra Sigurðar Íngimundssonar, gegndi 
fyrir mig prestsverkum, þangað til eg kom sjálfur. 

Árið 1810, 29. d. maímán. giptist eg suður á 
Bessastöðum jómfrú Íngibjörgu Pálsdóttur prests 
Magnússonar seinast að Ofanleiti í Vestmannaeyjum 
og madömu Guðrúnar Hálfdánardóttur prests Gísla- 
sonar að Eyvindarhólum; var eg gefin saman af 
stiptprófasti Markúsi Magnússyni. 

þessi fagra mey (konan mín) var fædd á Ofan- 
leiti í Vestmannaeyjum „22. d. febr. 1788, missti 
föður sinn á fyrsta aldursári, en móðir hennar gipt- 
ist síðar Jóni Högnasyni, er var prestur til Ólafs- 
valla og síðan til Ofanleitis í Vestmannaeyjum; dóu 
þau hjón þar bæði. þegar Íngibjörg Pálsdóttir var 


# 


14 


á 15. ári, fór hún sem þjónustustúlka í Skálholt til 
ekkjufrúar Valgerðar Jónsdóttur, var og í Lambhús- 
um hjá henni í 7 ár, uns hún gekk að eiga Jón 
prest Matthíasson, var þá frú Valgerður aptur gipt 
mínum ógleymanlega læriföður og síðar biskupi 
Steingrími Jónssyni. Guð hefur blessað okkur hjón 
með 12 börnum, af hverjum 6 eru nú á lífi, er öll 
hafa hjá okkur uppalizt. 

1. Páll, fæddur í Vatnsfirði 15. apr. 1811. 
Hann lærði í heimaskóla hjá stiptprófasti Árna Helga- 
syni, Bjarna Jónssyni, sem nú er „rector scholæc og 
prófasti þorvaldi Böðvarssyni, tók cexamen publicum 
og var útskrifaður 1832, þá á 21. ári; þar eptir var 
hann skrifari hjá sýslumanni, síðar konferenzráði 
Þórði Sveinbjarnarsyni, svo kapellán föður síns, sigldi 
til Kaupmannahafnar og gekk þar á presta-semina- 
rium í nærfellt 2 ár, kom svo aptur til foreldra sinna 
og dvaldi þá hjá þeim um hríð. Honum voru veitt 
Skarðsþing 1846, Miklaholt 1854, en kom þar aldrei 
og svo Hjarðarholt í Laxárdal 1855. Hann giptist 
hjá foreldrum sínum 19. d. marzmán. 1847 Guð- 
laugu Þorsteinsdóttur, sem þá var helzta þjónustu- 
stúlka í Arnarbæli, ættaðri af góðum kynþætti undan 
Eyjafjöllum. þeirra nú lifandi börn eru: a) Jón 
Guðmundur þorsteinn, b) Jens Ólafur Páll, ce) 
Íngibjörg. 

2. Matthías, fæddur 6. júlí 1812 á Stað í Að- 
alvík; hann er nú verzlunar-forstjóri í Reykjavík, 
giptur 1835 Guðrúnu Steindórsdóttur stúdents og 
skipherra í Hafnarfirði; þeirra hjóna nú lifandi börn 


15 


eru: Jón, Steindór, Bjarni, Rannveig og Júlíana 
María. 

3. Guðlaugur, fæddur 2. sept. 1815 að Stað 
í Aðalvík. Hann er nú hreppstjóri og sjálfseignar- 
bóndi í Öxney á Breiðafirði, giptur 18. febr. 1836 
frændsystur sinni Guðrúnu Grímsdóttur Pálssonar 
prófasts og prests til Helgafells. Börn þeirra, sem 
lifa, eru: Jóhann, Ingibjörg og Solveig. 

4. Árni, fæddur 93. sept. 1819 á Eyri við 
Skutulsfjörð. Hann er verzlunarþjón (assistent) í 
Hafnarfirði, giptur Agnesi Steindórsdóttur, systur 
Guðrúnar, konu Matthíasar. þeirra börn, sem lifa, 
eru: Anna, Íngibjörg, Jón, Jensína, Theódór. 

5. Kristján, fæddur 11. jan. 1821 á Eyri við 
Skutulsfjörð, sjálfseignarbóndi og hreppstjóri á Hliði 
á Álptanesi, giptur Elizabeth Vigfúsdóttur, ættaðri 
frá Hrepp í Árnessýslu, merkiskonu. þeirra börn, 
sem lifa, eru: Ragnheiður, Ingibjörg, María og Guð- 
mundur samfeðra. 

6. Guðrún, fædd 7.jan. 1817 að Stað í Aðal- 
vík. Hún giptist 7. maimán. 1842 sjálfseignarbónda 
og merkismanni Jóni Jónssyni á Elliðavatni. þeirra 
nú lifandi börn eru: Jón, Guðmundur, Jens Ólafur, 
Ingibjörg, Guðrún, Kristín, Sigríður, Rannveig og 
Grímur sammæðra. 

Okkar hjóna nú lifandi barnabörn eru þvi 29, 
en mörg dáin. Eg minnist helzt með tilfinning og 
trega tveggja sona minna: Guðmundar, sem sálaðist 
20. febr. 1843 í faðmi foreldra sinna í Arnarbæli 
28 ára að aldri, og Jens Ólafs, sem dó í Kaupmanna- 


16 


höfn 1850, þá orðinn söðlasmiður, 20 ára gamall; 
voru þeir báðir hinir efnilegustu menn og hugljúfar ; 
4 börn okkar hjóna dóu ung. 

Eg skrifa þetta ágrip jafnframt í því skyni, að 
ef. einhver okkar hjóna borinn eða óborinn niður 
kynni að sjá það eður lesa, þá dagar og ár líða 
og eru liðin, að hann þá fái að vita, af hverjum 
kynþáttum hann er borinn og liðum kynþátta, sem 
nú eru liðnir, þó þeir, sem nú lifa aldnir, muni þá, 
ef til vill, flestir verða til hvíldar gengnir. 

Á minni pílagríms prestsferð hef eg skírt 8 
börn, fermt 473, gipt 143 hjón, jarðsungið 7 
menn; verið húsbóndi í 50 ár, prestur í 49 ár, 
giptur einni konu 48, efri forlíkunarmaður 46 ár. 

Híngað að Arnarbæli kom eg sjálfur með konu 
minni og 7 börnum okkar og fleiru fólki alfarinn 
frá mínu góða prestakalli Eyri við Skutulsfjörð sein- 
ast í júlímánuði 1822, svo sem áður er sagt.“ Um 


75 
42 


*) Kveðið við burtför séra Jóns Matthíassonar og mad. 
Ingibjargar Pálsdóttur frá Eyri við Skutulsfjörð að Arnarbæli í 
Ölfusi, sumarið 1822, af sýslumanni Jónsoníus. 


1 2 
Söknuður sár upp vaknar, Fylgi þér fold og.öldu 
séra Jón, þinn, úr kynni foreldra beztu óskorað 
mér sem mörgum fleirum blóði og mægðum bæði 
munar, hverju skal una ; blendra þér vina og kendra 
forlaga dragferli saknandi kvaddra sókna 
fylgja hlýtur þú, lítið sörhvers með, er töðir 
við vini og vandabundna hugnað, allra heilla 


viljugur þó skiljir. hjartans óskir bjartar. 


17 


störf mín hér í Arnarbæli ætla eg ekki að geta eða 
skrifa; þau sýna sig sjálf. 
Haustið 1855 var eg leiddur tilað taka kapellán 


3. leiði þig, börn og brúði 
Gleður oss opt, að eptir í blessunarkjörum hressum 
ágætann róm þú lætur himnaráði til heiðurs 
embættis iðni réttrar, hér og í síns húss verum. 


æ vísrar góðfýsi, 


5. 
hrósverðra góðgjörða í r 
sEð Svo verið sæl, og farið 
gestrisni hvað mestrar, Er 2 jé 
öllum af alúð snjallri 


svo komið, segi beimar. 
auðsýndra, byrgum, snauðum. NR ? 


sæl að Arnarbæli! 


4. svo lifið sigurgefin, 
Leiði þig, börn og brúði sæl á Arnarbæli! 
blíðtrygg fyrr og síðar svo þó víkið, æ sönð 
hamingjan heillasömust sæl, frá Arnarbæli! 


hvert spor á hnetti vorum; 


2. Kveðið við sama tækifæri af Guðmundi Þorlákssyni. 
23 
Hör skein röðull í heiði klár, kjörinn ljómi kristindómi, næst 
afliðin nú Ó ár. 
2. 
Nú héðan burtu frá oss fer, klerkur mætur, mjög ágætur, en 
minning dyggða eptir er. j 
3. 
Söknuður því mitt særir geð, að sá burtvíkur, sómaríkur, vel- 
gjörðir mör vísa r8ð. 
4. 
Burtför og marga hryggir hans, sakna lengi mætti mengi 
síns ens kæra kennimanns. 
5. 
Hafandi jafnan hógvært geð, síns embættis sífellt gætti, kost- 
gæfni enni mestu með. 


á. 


18 


Jón stúdent Björnsson frá Búrfelli, sem nú er orð- 
inn prestur til Bergstaða og Bólstaðahlíðar í Húna- 
vatnssýslu, og varð það tilefni til, að eg resigneraði 
vorið 1856, þar til líka orsakalaust af öðrum talinn, 
og veldur mér það áhyggju og ærins fjártjóns og 
líklega þeim er ollu, ekki sætrar svölunar. Stað og 
kirkju svaraði eg í fardögum nokkru síðar s. á., 
hvar um eg ekkert skrifa. 

Eptirmaður minn og ættbróðir, áður prófastur 
í Eyjafjarðarsýslu séra Guðmundur Einarsson stúdents 
Jónssonar, Sigurðssonar prests á Rafnseyri, hvers 
áður er getið, fékk Arnarbæli 1856, en kom hingað 
ekki til veru fyr en 1857; með honum hefi eg og 
kona mín dvalið næstliðið ár, og kann eg honum 
og hans góðu konu mad. Guðrúnu Pétursdóttur á- 
samt konu minni okkar beztu þakkir þar fyrir, því 
vel hefur með okkur öllum samizt. 

Aðalvík fæddi mig; Eyri klæddi mig; 


6. 
Hann var uppbygging sinni sveit, Í allan máta má það játa, 
hvereinn, sem hið sanna veit. 
Na 
Einnig gestrisinn alla við, hjálpþurfandi í hverju standi, fús 
að styrkja og leggja lið. 
8. 
Hans eptirmaður hör kominn, óska eg heyri af fjölda feiri, 
að str reynist eins og hinn. 
g: 
Allar lífsstundir óska eg því: farsæll lifi öldum yfir, fullsæll 
heimi öðrum í. 


19 


Arnarbælið mæddi mig. Lof sé guði fyrir 
liðna æfi, lengi hefur allvel gengið! hann 
blessi það, sem eptir er æfi minnarogalla 
mina Í Jesú nafni! 


Ritað að Arnarbæli í Ölfusi, í maímánuði 1858. 
af 


Jóni Matthíassyni. 


I. 
UTFARARMINNING. 
Útför séra Jóns framfór að Hjarðarholti 27. d. októ- 
bermán. 1859. 


Sungið í líkstofu : 
Sálmabók Nr. 222. 
FE 
HÚSKVEÐJA. 
haldin af séra Guðmundi Einarssyni á Kvennabrekku. 


Að vér sífellt öflgir stríðum, 
undir Jesu merkjum hér, 

góðrar stundar glaðir bíðum, 

Guð vor, jafnan treystum þér, 

og við holdsins hverja þraut 
horfum á þitt náðarskaut, 

virðum dauðan vorn sem bróður: 
veit oss þetta faðir góður! Amen. 


T hinni hjartnæmu skilnaðarræðu, sem drottinn vor 
og meistari Jesús Kristur helt til lærisveina sinna, 
standa, meðal annara, þessi markverðu orð: „Innan 
lítils tíma munuð þér ekki sjá mig, og þá enninn- 
an lítils tíma munuð þér sjá mig aptur, því eg fer 


21 


til föðursins. (Jóh. 16, 16.) þessi orðin voru að vístu 
upphaflega ofvaxin skilningi lærisveinanna, og þegar 
þeir skildu þau, öfluðu þau þeim hryggðar, af því 
þeir vissu þá, að stund skilnaðarins var fyrir hendi, 
en sú hryggðin snérist á síðan í fullan fögnuð, þeg= 
ar þeir fengu að líta sinn upprísna drottin og 
meistara aptur, já, fengu innan lítils tíma að sam- 
einast honum, og sjá hans dýrð augliti til auglitis. 

Innan lítils tíma munuð þér ekki sjá mig. þeg- 
ar ástvinir vorir ávarpa oss þessum orðum, eða vér 
lesum þau á yfirbragði þeirra, eða öðrum einkenn- 
um, sem aðför dauðans setur á þá, þá gagntakast 
einatt mannlegar tilfinningar af mikilli hryggð. Og 
þetta er eðlilegt. Hjartans viðkvæmnin getur ekki 
afborið söknuðinn, sem hrífur hana; þá er eins og 
málað sé á spjaldi fyrir sálarsjón vorri allur sá un- 
aður, öll sú gleði, allt það gagn, er vör höfum not- 
ið eða vonum eptir að njóta af ástvini vorum, sen 
liggur fyrir dauðanum, og vér sjáum oss þessu rétt 
sem Í vetfangi svipta. Ó dauði! þeir vita, sem reyna, 
að þinn broddur er hvass, og þín sigð sárbeitt fyr- 
ir hið holdlega manneðlið;. og margt hjartað hefur 
þú sært dauðlegu sári. En er þá engin bót við 
slíku, má ekki verjast hinum djúpu holundum? Með 
guðs hjálp má það; því þegar broddur dauðans bein- 
ist að hjartanu, og á hann er stimplað: ástvinur 
þinn skal deyja; þá grípur hinn sannkristni skjöld 
trúarinnar og ber fyrir, og á hann er markað með 
geislum hinnar himnesku vonar: hann skal lifa, þó 
hann deyi; því að hann fer til föðursins, til hins 


22 


lifanda guðs, sem er hinn sami í gær, Í dag, og að 
eilífu. — Vor himneski faðir er hinn alvitri kærleik- 
urinn og hið kærleiksríka almættið, sem í sínum ein- 
getna elskulega syni sætti mannkynið við sjálfan sig 
og sem af sinni föðurlegu mildi ákvarðaði, að þegar 
afl syndarinnar hreif manninn úr hans náðarfaðmi, 
þá skyldi hegning syndarinnar flytja manninn aptur 
á hans náðarskaut fyrir Jesúm Krist. þó að það sé 
því sannkölluð sorgarstund, þegar dauðinn kallar ást- 
vinina frá oss, og vér fáum ekki lengur að njóta 
þeirra sýnilegu návista, þá fylgir henni samt nokk- 
urskonar unaður, sem mikið kveður að. það er 
sannarlegt unaðsefni, að horfa á það með hinni lík- 
amlegu sjón, að dauðinn leysir ástvin vorn undan 
lifsins eymdum, böli, þrautum og þjáningum, og líta 
jafnframt til þess með sjón andans, að önd hans er 
frelsuð frá öllu ánauðaroki syndarinnar og flutt þang- 
að, sem fullsælan ríkir. það er enn fremur sann- 
arlegt unaðsefni, að vita það, að sá, sem lengi hefir 
borið hita og þunga dagsins og saddur er orðinn 
lífdaganna, öðlast nú hina sárþráðu hvíld; að líta til 
baka á hið liðna líf hins framliðna, þegar það hefir 
verið guði þóknanlegt, mönnunum nytsamlegt, og 
hinum burtsofnaða til verðugs heiðurs og loflegrar 
minningar; að þakka drottni fyrir það, að honum 
þóknaðist að veita manni slíkan ástvin og jafnframt 
náð til að rækja skyldur sínar við hann af fremsta 
megni. Loks hressist hugurinn á hryggðarstundunni 
við þá ununarfullu vongleði, að vér fáum að sjá ást- 
vin vorn aptur í dýrðinni hiá hans og vor allra himn- 


23 


eska föður, og fljótt líði til slíkra fagnaðartíða, því 
að tímans hraðfleygi straumur beri oss, óðar en varir 
að lífsins takmarki, dauðanum, en dauðinn sé inn- 
gangur til hins eilífa lífsins, sem er hin sameiginlega 
náðargjöf guðs vors föðurs til vor allra í drottni vor- 
um Jesú Kristi. Eilíflega lofaður og vegsamaður sé 
vor himneski faðir, sem blandar ætíð nokkru af hinni 
sætustu svölun í hvern sorgarbikar, sem lætur hinn 
blíða engil vonarinnar gleðja af oss með brosi sínu, 
þegar dauðinn hrellir oss með aðför sinni. Já, ei- 
lífar þakkir séu guði vorum föður, sem hefur gefið 
oss sigurinn fyrir Jesúm Krist. 

Eilífar þakkir séu guði vorum föður, sem hefur 
gefið anda þessa vors framliðna bróður sigurinn fyr- 
ir Jesúm Krist. það er ekki langt á að minnast, 
elskanlegir, að vér stóðum hér og horfðum á, að 
vísu með hryggð, en þó undrunarblöndnum unaði, á 
hið hinnsta stríð þessarar drottins hetju. Ver horfð- 
um á það með hryggð, því að hann sagði oss fyrir 
með berum orðum: að innan lítils tíma mundum 
vér ekki sjá sig, og flest einkennin bentu oss á, 
að svo mundi verða. Hvað var þá eðlilegra, en að 
sverð sorgarinnar niísti hjarta hennar, sem hafði 
verið sameinað honum með böndum hinnar hrein- 
ustu og heitustu ástar, sem ávallt höfðu styrkzt bet- 
ur og innilegar nú þegar í fulla 5 tugi ára. Slík 
bönd verða ekki slitin án sárasta harms, sem örfast 
með fram af innilegri samlíðun ástvinarins í harm- 
kvælum hins deyjandi ástvinar. Sönn hryggð þrísti 
og fast að hjarta hans elskandi sonar, sem enn nú 


24 


langaði til að njóta um tíma ánægju af samvist hans 
og kærleiks-atlotum, sem enn nú langaði til að rækja 
með sonarlegri alúð skyldur sínar við hjartkæran 
föður. Allir nærstaddir horfðu með hryggð og döpr- 
um huga fram á burtför þessa vors vinar, en vér 
horfðum líka á hana með undrunarblöndnum unaði 
yfir því, hvað afl líkamans, í svo öldruðum manni, 
var krapt- og kjarkmikið til að afbera aðfarir dauð- 
ans í hinum þungbæru þjáningum, svo að það lét 
sig ekki svo að kalla fyr en allt í einu; yfir því, 
hvað afl andans var stillt og rósamt og þolið og 
trúgott og þrekmikið til að heyja einvígið við hinn 
síðasta óvin. Hinn framliðni horfði með skæri trú- 
arsjón sálar sinnar á burtför sína tilföðursins, hvers 
miskunarríku forsjón hann fól sig í Jesú nafni hátt 
og í hljóði, og styrkti sig í sameiningunni við drott- 
inn sinn með nautn hinnar heilögu kvöldmáltíðar. 
það er að vísu sorgblönduð, en þó sönn unan 
að vera sjónarvottur að slíkri burtför úr heiminum, 
og þess unaðarlegra er það, þegar æfi hins burt- 
kallaða hefur verið bæðilöng, heiðarleg og nytsöm. 
Og svo var vissulega æfi hins heiðursverða presta- 
öldungs, sem hér liggur lík. það á ekki í raun 
réttri vel við að færa rök að slíku nú þegar, þau 
munu síðar verða talin fram; en eg leyfi mér samt 
að víkja á það, að hér hvílir sá, sem var einn með- 
al hinna kjarkmestu Íslands sona, einn meðal hinna 
atorkusömustu presta, einn meðal hinna lángefnari 
og kynsælli manna, einn hinn hjálpfúsasti og bjarta- 
begti félagsbróðir, ástúðlegasti ektamaki, umhyggju- 


25 


samasti faðir, bezti húsfaðir. Nú er hann sofnaður 
sætt í drottni, og hefur fengið sæla hvíld. eptir lengi 
og vel unnið lífsins starf. 

Stundin er þegar komin, að hinn framliðni 
flytjist burt úr húsum hans heittelskandi sonar. Í 
þessum húsunum hafði hann dvalið nokkuð á annað 
ár, og notið þar hinnar hollustu aðstoðar og alúð- 
legustu aðhjúkrunar af syni sínum og tengdadóttur, 
hverra ánægja það var og kærasta ástundan, að gjöra 
honum lífið sem léttbærast og ánægjusamast. Hve 
ununarsamlegt verður það nú yður öllum hans ást- 
bundnustu vandamönnum að þakka drottni fyrir það, 
að þér gátuð leyst svo heiðarlega af hendi verk 
skyldunnar við yðvarn ástvin, og létuð ekkert það 
ábresta, er í mannlegu valdi stóð, til að lina hel- 
sóttina, og létta henni, hefði þess verið kostur; en 
herra lífsins og dauðans hafði svo ákvarðað, að 
hér skyldi hann hvíldina hljóta. Nú skal hann því 
berast í það húsið, sem helgað er hans himneska 
föður. Í húsi drottins naut hann, sem hirðir hans 
hjarðar, hinna sælustu stunda; þetta húsið sé líka 
hið síðasta, er veitir viðtöku hans jarðnesku leyfum, 
og hvaðan þær eiga að berast í hið helgaða skaut 
Jarðarinnar til rósamrar hvíldar í von vegsamlegrar 
upprisu. En áður en út er hafið, vileg ávarpa yður 
hinni síðustu kveðju fyrir hönd hins framliðna. 

Lifið í friði drottins, þér heimilisfólk á þessu 
heimili, allt hið góða og ástúðlega, er þér auðsýnduð 
hinum framliðna, umbunist yður af honum, sem 
ekkert góðverk lætur ólaunað. 


26 


Lifið í friði drottins, þér heiðvirðu menn, sem 
hingað eruð kvaddir til að styrkja að hinum síðustu 
skyldustörfum við hinn framliðna. Hafið þökk fyrir 
alla þá alúð, er þér létuð honum í té. Drottinn 
gefi að útför yðar af heiminum verði sannkristileg 
og sómasamleg. 

Lifið í friði drottins, þér háttvirtu embættis- 
bræður hins framliðna. Hljótið blíðustu ástarþakkir 
fyrir skemmtilegt viðmót og kærleiksrík atlot á hinni 
skömmu samleið. Drottinn farsæli og blessi árang- 
urinn af yðar andlegu störfum, og styrki yður í því, 
að gegna yðar vandamiklu köllun með dyggð og 
drottins hollustu. 

Þú mynd!, sem hangir gagnvart þessu dökkva 
herbergi, og mænir rétt sem saknaðar- og vonar 
augum til þess; þú mynd hans ungdómsvinar, tillit 
mitt til þín hrífur mig nú ósjálfrátt til að minnast 
þessa hans ástvinar, til að flytja honum í andanum 
andans kveðju framliðins vinar, kveðju kærleikans 
fyrir hina óslítanlegu vinatryggð, sem var svo. hrein 
og tilgjörðarlaus; kveðju vonarinnar, hinnar inndæl- 
ustu vonar, að innan lítils tíma munu þeir sjást 
aptur, og þá munu þeir fagna þar, sem enginn 
vinaskilnaður verður framar, og þann fögnuð skal 
enginn frá þeim taka. 

Lifið í friði drottins, þör hans elskuðu afkvæmi 
og: tengdafólk. Náð og blessun drottins hvíli yfir 


1) Mynd herra biskups Á. Helgasonar. —Sðra Jón sál. og 
herra Árni voru aldavinir. Til merkis um það, er meðal ann- 
ars, að hann fökk 3 bréf frá biskupi Í banalegu sinni. 


21 


yður og farsæli alla yðar afkomendur lið úr lið í 
í þúsund liðu. Sér í lagi kveð eg yður föðurlegri 
blessunaróska kveðju, þér hans hjartelskandi sonur, 
þér hans ástúðlega tengdadóttir. Hinn einskæri 
kærleikurinn umbuni yður af náð sinni alla þá ástúð- 
legu umönnun, nærfærnu aðhjúkrun, sonar- og dóttur- 
legu atlot, er hinn framliðni naut af yðar hálfu. 
Drottinn láti á yður rætast þau fyrirheitin, er hann 
hefur gefið hinum góðu börnunum, og láti yður með 
hjartans unaði finna, hve inndælt það er, að full- 
nægja hinum helgustu skyldum lífsins, og meðtaka 
velþóknan drottins í staðinn. 

Og þér hans sártsyrgjandi ekkja, þér, sem nú 
þegar upp í hálfa öld hafið verið hans ástúðlegasta 
og aðstoðarbezta meðhjálp í lífinu; þér, sem hafið 
svo heiðarlega og með einstakri snilld bundið enda 
á það heitið, er þér upphaflega unnuð þessum yðar 
nú andaða ástvin; — hvílík skyldi vera sú kveðjan, 
er eg ætti á þessari skilnaðarstundu að flytja yður? 
Mig brestur tungutak tilað mæla hana fram; eg get 
einungis sagt: að það sé þakklætiskveðja þankanum 
dýpri, það sé kærleikskveðja hjartanu heitari, það 
sé blessunaróska-kveðja frá blíðheimi sprottin, það 
sé slík andleg ástarkveðja, sem hin sæla önd getur 
framast flutt þeim ástfólgna ektamaka, sem eptir 
þreyir. 

Sæli meðbróðir, vér sameinum vorar hreinu og 
hjartkærustu óskir, óskir þakklætis, kærleiks og bless- 
unar, að þær fylgi þínum framliðna líkama héðan; 
já, vér sendum þær á eptir þínum frelsaða anda til 

js 


28 


friðarins heimkynna. Náð og blessun drottins krýni 
öndu þína heiðri og vegsemd í hásölum dýrðarinnar. 

Náð og blessun drottins sé með yður öllum nú 
og að eilífu, sú sé hin síðasta ósk hins framliðna 
til yðar allra. Amen, í Jesú nafni, Amen. 


Sungið: úr líkstofu til sáluhliðs: 

25. Passíusálmur 10.— 14. v. 
—— úr sáluhliði í kirkju: 

2. Passíusálmur 7. v. 
—— í kirkju: 

Sálmabók Nr. 223. 


2. 
LÍKRÆÐA, 
flutt af prófasti séra Þorleifi Jónssyni í Hvammi. 


Bæn, 
Ver tilbiðjum þig alstaðarnálægi, mikli og voldugi 
guð, sem ræður lífi og dauða vorum mannanna! 
Vér biðjum þig, að þú föðurlega bendir oss, að 
hugsa um vorn afgang, því vér vitum ekki hvenær 
þú kallar oss; bendir oss að hugsa um vora enda- 
lykt, svo vér syndgum ekki á móti þér, heldur venj- 
umst til þess í trúnni og kærleikanum, að lifa eptir 
þíns sonar Jesú Krists vors frelsara heilaga lærdómi, 
hans, sem hefur lífið og ódauðlegleikann í ljós leitt; því 
aldrei uppvekur þú oss eins alvarlega til að biðja 
þig að hjálpa oss í þessu mikilvæga efni, eins og 
þegar þeir burtkallast, sem lifað hafa í trúnni, von- 


29 


inni og kærleikanum guðrækilega, — að vér förum 
og gjörum slíkt hið sama. Heyr það og bænheyr í 
Jesú nafni, Amen. 


Heiðruðu og háttvirtu bræður! 


lá 


þar eð mér sjálfum, sem hniginn er á efra 
aldur, veitist við þetta tækifæri sú hugfró, að mæla 
fáein orð að skilnaði yfir moldum míns framliðna 
verðuga bróður og samþjóns í víngarði drottins, þess 
öldungsins, sem þar hefir borið hita og þunga dags- 
ins, að minnast hér eins af vorum verðugu 
kennifeðrum í kristilegri kirkju, sem verið hafa trúir 
erindsrekar Krists, trúir ráðsmenn í því mikla 
umboði, sem þeim var á hendur falið af drottni, 
sem verið hafa kostgæfnir og staðfastir í þeirri hans 
þjónustu, mestan hluta æfinnar, til endadægurs; þá 
koma mér í hug orð spámannsins í Daniels spá- 
dómsbókar 12.3. „Hinir trúföstu munu ljóma 
sem himingeislar, og þeir, sem mörgum 
hafa vísað á réttan veg, munu skína sem 
stjörnur himins um aldur og æfic. 


„Hinir trúföstu munu ljóma sem himingeislar<. 
Þeir, sem með trúmennsku og kostgæfni í sinni prest- 
legu köllun hafa verið öruggir og óþreytandi í því, 
að benda á veg sannleikans, iðnir og ótrauðir verka- 
menn Í víngarði drottins frá morgni til kvöldrökkurs 
lífsins; þeir, sem í sannri trú, einlægum kærleika, 
og glaðri von hafa sýnt ávexti trúarinnar í því, að 


30 


vinna ávalt með árvekni og samvizkusemi að sínu 
ætlunarverki; í sannri trú, segi eg, sem byggð er 
á ódauðlegleika sálarinnar, og borið hefur heilnæma 
ávexti í þessu jarðneska lífi, sem ekki fylgja sjálf- 
byrgingsskap heimsins, heldur finna, að þekking sín 
er ónóg, og vita, að speki hinna vitrustu verður að 
heimsku, ef hún er ántrúar, þegar á hana skín ljós 
hins algjörða sannleika, sem ljómar jafnskirt fyrir 
öllum. 

Í sannri trú — sagði eg, — sem ekki hylur 
sig í bjúpi hræsninnar, heldur kemur ætíð fyrir eins, 
í sameiningu við þann, sem er vegurinn, sannleik- 
urinn og lífið, svo hún fyrst veikir, og svo sigrar 
afl hins spillta eðlis, og tekur burt farartálman til 
himinsins, með því að gjöra lífsins böl léttbært og 
biturleika dauðans að sætri unun og gleðilegum 
inngangi til lífsins. 

þeir sem — sagði eg — í einlægum kærleika 


„sýna jafnframt hið æðsta frumafi trúarinnar í því 


að hafa vísað mörgum á réttan veg; því andi kær- 
leikans er að Krists vitni hin einasta rót, sem allar 
kristilegar dyggðir spretta upp af, því sá sem er 
stöðugur í kærleikanum, hann er í guði og guð í 
honum. 

Hví munu þá ekki þessir „skína sem him- 
insins stjörnur um aldur og æfic, þegar þeir 
hafa lifað og dáið í trúnni og kærleikanum, með hinni 
glöðu von, sem stutt hefur trúna í því, að hin guðlegu 
fyrirheiti uppfyllist, svo það sem byrjað er í trúnni, 
er framhaldið í kærleikanum, og endað í voninni, 


31 


— hví munu þessir ekki vera fullvissir eptirkomandi 
gæða fyrir Krists verðskuldan. 

Að þetta veiti hinum trúaða þolinmæði í þraut- 
um, endurnæringu í veikindum, hugsvölun í dauða, 
er efalaust; því þrautir lífsins verða þá ekkert að 
reikna móti hinu himneska, heldur blasir himininn 
við honum í voninni, svo hann sjái við ljós trúar- 
innar þann stað, sem frelsarinn hefur öllum trúuð- 
um fyrir búið, þann stað, til hvers hann er á und 
an oss farinn, og vér eigum á eptir að fylgja. 

þessi vor glaða von getur ekki brugðizt, því 
heilagur andi fyrir upprisu Krists er pantur arfleifðar 
vorrar, þangað til lausnin kemur. 


Nú er lausnin komin, gleðileg lausn fyrir þess- 
um vorum merkilega Krists þénara og júbilkennara 
séra Jóni Matthíassyni, sem nú hvílir framliðinn inn- 
an þessarar líkkistu. það hefur í áminnstum orð- 
um mínum vakað fyrir mér, sem eg hafði bæði um 
hann heyrt, og eg gat aptur þekkt af okkar skamm- 
vinnu samfylgd hérna megin; svo eg þarf ekki ná- 
kvæmrar heimfærslu þeirra fyrir yðar kærleika. En 
það verður ekki sannara um hann sagt, né hans 
minnzt á annan veg, en að hann hafi verið trúr um- 
boðsmaður Krists í hans ríki hér á jörðu, í því að 
vísa mörgum á réttan veg, Í sannri trú, Í ein- 
lægum kærleika og glaðri von. Að hann hafi verið þeim 
hæfilegleikum búinn, gáfum, hreinskilni, einurð og 
fúsum vilja, sem hlýtur aðlýsa frá innra manni hins 
trúrækna Krists þénara, var vafalaust; því hann var 


32 


svo innlífaður sínu ætlunarverki, sinni köllun, með 
staðfastri trúfesti og árvekni. Guðs heilaga orð og 
andi sýndi sig svo gróðursett í hjarta hans til að 
áminna og ráðleggja, vandlæta og sannfæra; hans 
unun hafði verið að fræða fáfróða, að aðvara villu- 
ráfandi, hugga hrellda, styðja reikandi, og reisa fallna 
á fætur. þessari lífs stefnu og lífs yndi lýsti hann 
sjálfur fyrir mör, ávalt minnugur frelsarans orða: 
„fyrirgefið, svo mun yður fyrirgefið verða<, með því 
hans. vanalega orðtæki: „minn ef hrasar breyskur 
bróðir, bæta lát mig úr með góðuc. 

Ekki lét hann bifast fyrir andköstum skynsemis- 
trúarinnar, eins og þó átti sér stað hjá allmörgum 
framan af prestsþjónustu hans, heldur var hann 
bjargfastur í vorri evangelisku kristilegu trú, því 
hans framganga var í bróðurlegu litillæti og einlægri 
trú og kærleika, við hvern sem var að skipta. Ekki 
gat hann hryggð litið á neinum í daglegu lífi, svo 
hann ekki hugsvalaði í orði og verki. Hans unun 
var að gleðja vini og gesti, þurfandi og bágstadda, 
eg tala ekki um skyldurækt hans til ástvina sinna. 

Margt mátti hann — eins og flestir — örðugt 
reyna um æfina; en bæði hafði guð gefið honum 
mikinn sálar-styrk, og öflgan styrktar-engil í stríði 
forlaga, þar sem kona hans er,. orðlagt kvennval, 
sem á álíka háum aldri og hann var, nú með sökn- 
uði hans, þreyir að guðs vilja og þráir sinn lausn- 
artíma og samvistir í sælunnar bústöðum sinna héð- 
an burtförnu ástvina. 

Hún sparði hvorki fyrst né seinast sína ná- 


33 


kvæmu og óþreyttu aðhjúkrun og aðstoð við sitt 
ektahjarta, og nú seinast langt framyfir krapta hennar. 

En, þó hann mætti margt örðugt reyna um æfi 
sína — eins og á var vikið — auðnaðist honum 
eins líka mörg gleði um æfina, t.a.m. sú, er fagn- 
aðarríkust verður á elliárunum, barnalánið; að vita 
af góðum og uppbyggilegum börnum, hverju í sinni 
stétt, og líta mannvænleg barnabörn á siðsamlegri 
lífsstefnu. 

Ælfiatriði hins framliðna eru þessi hin helztu: 

„e.. Já, eg vildi taka það glöggar fram, að hann 
með konu sinni flutti hingað að Hjarðarholti snemma 
sumars 1858, og var þar til dánardægurs í miklu 
eptirlæti og ástúðlegum sonarfaðmlögum, svo fágætt 
mun vera að hitta aðra eins sonarást og umhyggju 
fyrir ánægju og þörfum foreldra, eins og hann sýndi 
þeim. 

Séra Jón, sem verið hafði heilsugóður og hreysti- 
maður, tók þungar sóttir með köflum bæði seinast í 
Arnarbæli, og eptir að hann fluttist hingað; lá hann 
þunga sóttarlegu á næstliðnu vori, svo flestir hugðu, 
að mundi draga hann tilbana; en hann hresstist svo 
aptur með sumrinu, að hann gat haft skemmuhreifingar 
á hesti, og varð eptir aldri hraustur að sjá.. Pré- 
dikaði hann með fullu andlegu fjöri, þá fimmtugur 
kennifaðir, í kirkju sonar síns. 

Banalega hans hófst 28. f.m., og voru þá eng- 
ar tilraunir sparaðar tilað létta hans þungu sótt og 


1) Hin merkustu atriði voru hör höfð upp, eptir æflágripi 
hins framliðna, sem prentað er að framan. 


34 


hlutaðeigandi læknir sóktur til hans; linaði honum 
nokkuð fyrst, en brátt þyngdi honum aptur, svo 
hann með konu sinni 3. þ. m. — eptir sjálfs hans 
ráðstöfun — tók þjónustu heilagrar kvöldmáltíðar af 
séra Guðmundi á Kvennabrekku; hinn 9. s. m. tók 
sonur hans hann til bænar í kirkju sinni, en þann 
11. s. m. andaðist hann. 


það var almenningsrómur hér fyrrum af Vest- 

fjörðum, að séra Jón væri gáfumaður, en framúr- 
skarandi stundull og árvakur í sinni embættisþjón- 
ustu, þegar hann þjónaði í senn bæði Eyrar- og 
Aðalvíkurbrauðum. Eins fóru margar sögur þaðan 
af hreysti hans, þrekvirki og sjómennsku, því hann 
var þar formaður, áður en hann tók prestsvígslu, 
svo það er þekkjanlegt á öllu, sem um hann hefur 
heyrzt: að hið gamla Norðmannablóð hafi flotið ó- 
meingað í æðum hans, að hreysti, hugrekki og 
eðallund. 

Styrkvustu öflin alsherjarlögum 

er hinum sömu í alheimi háð, 

ávallt sólbjörtum inndælum dögum 

að una sífellt enginn á ráð; 

það sem vér áttum, og glaðir nutum, 

óðfleyg breyting hrífur oss frá. 

Að alföðurs ráði eitt sinn vér hlutum, 

á bak saknandi opt megum sjá. 


þeir, sem þannig hafa verið trúfastir og óþreyt- 
andi í köllun sinni til andlegra og líkamlegra heilla 


35 


fósturjörð sinni, vísað mörgum á réttan veg — enda 
sem hrópandi rödd í eyðimörku á stundum — ekki 
einungis með kenningum, heldur sem fyrirmynd í 
fögrum ávöxtum trúarinnar og kærleikans; þessir 
ljóma sem himingeislar, og þessara nöfnum 
á sagan að halda á lopti, svo þeirra minning skíni 
sem stjörnur himins um aldur og æfi. 

Vér stöndum hér, ástvinir og vinir hryggvir við 
líkkistu vors framliðna, í sáluhjálplegri von syrgjandi 
sem kristnir, en ekki sem þeir, er enga von hafa. 
Vér þökkum guði, að hann hefir vel og lengi látið 
þennan vorn samþjón, sem nú er inngenginn í hans 
fögnuð „vinna í ríki síns sonar. Geymum minningu 
hans í þakklátum hjörtum og íheiðri. Láttu, drott- 
inn! vaka fyrir oss hans dæmi og fyrirmynd, hvers 
í sínum verkahring, og vonglaða framganga í voru 
ætlunarverki, að vér fáum gjört það í guði, þangað 
til sagt verður: „gjör reikningsskap þinnar ráðs- 
mennskuc; en þóknist þér brátt að kalla oss héðan, 
þá færumst ekki undan þinni kallandi raust, sem er 
kærleikans, af því vér vitum, á hvern vör trúum, á 
þig drottinn Jesú! og munum það, sem þú hefir 
sagt: Að ef vér fengjum trúnni haldið, skyldum 
vér líta dýrð guðsc. Amen. 

Her við skiljumst 

og hittast munum 

á fegins-degi fýra, 

drottinn vor gefi dauðum ró, 
8 hinum líkn er lifa. 


36 


3. 


LÍKRÆÐA, 
flutt af séra Benedikt E. Gudmundsen á Breiða- 
bólstað á Skógarströnd. 


Bæn. 

Dásamlegur ert þú drottinn vor guð í öllum 
þínum verkum! Allt, sem þú skapaðir, leiðir þú til 
fullkomnunar, hvað eptir sínu eðli; þú kallar mann- 
inn til lífsins, og eins og þú gefur hans líkama vöxt 
og viðgang, svo gefur þú einnig hans sálargáfum 
þroska og framför. þá, sem trúlega halda sér til 
þín, blessar þú svo, að þeir megna að framkvæma 
mikla og góða hluti, því þinn kraptur er í breysk- 
um máttugur, þú lætur þeirra fögru dæmi skína oss 
til eptirbreytnis, og gefur þeim sælan sigur yfir 
sorg, synd og dauða. Amen. 


Jóhannes guðspjallamaður getur þess í í. kap. 
guðspjalls síns, 48. v., að þegar Jesús sá Nathanael 
koma til sín, hafi hann sagt: „Sjá! þessi er sann- 
ur Ísraelíti, í hverjum engin svik eru fundin! Jesús 
gat með sanni vitnað þetta um Nathanael strax og 
hann leit hann augum; því fyrir hans alskyggna auga 
var eins bert innra ástand mannsins og hugsanir 
hjartans, eins og hið ytra skapnaðarlag líkamans. 
Vér skammsýnir menn þar á móti sjáum að vísu 
hina ytri mynd líkama mannsins, og getum, ef til 
vill, í vonirnar af þeim ytri svip, hvernig þeim innra 


97 


manni muni háttað; en það er ekki nema óviss gáta, 
sem enginn má treysta. Hitt er áreiðanlegt, sem 
drottinn vor kenndi: „Af þeirra ávöxtum skuluð þér 
þekkja þá; því spillt tré getur ei borið góðan á- 
vöxt, og gott tré getur ei borið vondan ávöxt. Vild- 
um vér því segja um einhvern mann af þjóð vorri, 
er oss bæri í fyrsta sinn fyrir sjónir, líkt og Jesús 
sagði um Nathanael: þessi er sannur Íslendingur, 
í hverjum engin svik eru fundin; þá væri það ómerk- 
ur dómur, hversu mikið gott sem oss virtist svipur 
hans og ytri ásýnd boða. þar á móti þegar vér 
þekkjum líf mannsins af eigin reynslu, annara sögn 
og. einkum af verkum hans, um langan aldur, og 
þetta allt vottar trúmennsku og falslausa hreinskilni 
hjartans, þá er oss óhætt að gefa honum líkan vitn- 
isburð og Jesús gaf Nathanael, að taka oss í munn 
orð drottins. vors, og segja: þessi er sannur Íslend- 
ingur, í hverjum engin svik eru fundin. En nær 
skyldum vér geta sagt þetta með fullkomnari sann- 
færingu, en yfir líkkistu þessa frómhjartaða fram- 
liðna; því hér erum vér fyrst komnir að fullri raun 
um, hver þessi maðurinn var. Eg vil því tala þessi 
orð, svo sem í nafni allra vor: sjá, hér hvílir í þess- 
ari líkkistu andvana líkami Jóns prests Matthíasson- 
ar, er var sannur Íslendingur, í hverjum engin svik 
voru fundin. Ekki efa eg, að allir menn, er þekktu, 
verði mér samdóma í því, að fyrnefndur öldungur 
bæði hafi verið sannur Íslendingur, o: einn af þeim 
trúföstu, einörðu, hugprúðu og þrekmiklu Íslending- 
um, og að í honum hafi engin svik verið fundin; 


38 


en vera má að einhver hugsi: það er ekki mikið 
mælt, þó ei finnist svik í manninum; en í þeirri mein- 
ingu mun drottinn vor hafa farið áminnstum orðum 
um Nathanael, að honum þótti hann hafa þá kosti, 
sem hann vildi að allir Gyðingar hefðu til að bera, 
þegar hann kallar hann sannan Ísraelíta, þe esseins 
skapi farinn, eins og hver Ísraelíti ætti að vera, eða 
eins og þeir góðu, guði þóknanlegu menn höfðu 
verið, er fyrrum lifðu meðal Ísraelslýðs; því mun og 
enginn skynsamur maður, sem sannleikann elskar, 
mótmæla, að frómt og falslaust hjarta, í hverju eng- 
in svik eru fundin, sé hinn bezti grundvöllur allra 
dyggða, frjófsamasti akur til að fóstra og næra alla 
góða ávexti; því er betra að bera þennan vitnisburð 
allra góðra og sanngjarnra til grafarinnar: að í mann- 
inum hafi engin svik verið fundin, en fagra gull- 
krossa og tignarmerki, ef hann brestur. 

Að eiga þennan vitnisburð í samvizku sinni, hjá 
drottni “guði sínum og öllum góðum sanngjörnum 
mönnum, er til þekkja, er hinn bezti og heilladrjúg- 
asti auður; en hversu miklir og útbreiddir ávextirnir 
verða, þó grundvöllurinn sé góður, er mjög undir 
því komið, með hverju sálar- og líkamsþreki guð 
hefur útbúið manninn, og til hvers hann brúkar hann 
í heiminum. 

Þegar góður guð hefur útbúið þann mann, sem 
geymir prettalaust, trúfast hjarta í sínu brjósti, með 
miklu sálar- og líkamsþreki, og sett hann í þástöðu, 
í hverri honum gefst kostur á, að framkvæma mikla, 
hluti, þá rætast á slíkum manni orð Daníels spá- 


39 


manns, er hann tekur svo til orða í sinnar spádóms- 
bókar 12. kap. 3. v: „þeir trúföstu munu ljóma 
sem himingeislar, og þeir, sem mörgum hafa vísað 
á réttan veg, munu skína sem stjörnur um aldur 
og æfic. 

Séra Jón sál. Matthíasson hafði verið frðleiks- 
maður á yngri árum; af ásjónu hans skein hrein- 
lyndi og einurð, sem þó blandaðist með viðkvæmni 
og blíðu; afburðarmaður var hann að afli, snarræði 
og öllu líkams þreki. þeir, sem að nokkru hafa heyrt 
hans getið á yngri árum, minnast þess vel, að hann 
var bráðgjör í æsku, fyrr fullkominn að afli og áræði 
en vetratali, enda gekk hann allt frá 16 ára aldri, 
jafnt hinum röskustu mönnum í allsháttað erfiði 
bæði til sjós og lands, því varla þurfti honum hug- 
ar að frýja, hvað sem reyna skyldi. þó hann væri 
snemma til mennta settur, vann hann með atorku 
á sumrum, og lagði það ei niður, þó hann hefði 
aflokið skólalærdómi. Hann þótti þá hinn fyrsti og 
öruggasti formaður í sínu byggðarlagi. þó hann 
bráðum fengi lítið prestakall, mun hann hafa orðið að 
sýna sama þrótt, sömu hugprýði og karlmennskustörf 
fyrstu ár búskapar síns, því brátt gjörðist hann barn- 
margur, átti lítið fé, og hafði lítil embættislaun. En 
hans svikalausa, trúlynda hugarfar, sameinað líkams- 
hreysti og sálarþreki, vann sigur, með guðs aðstoð 
á öllum þrautum og erfiði. Hans bústörf voru því 
ætið Í góðri reglu, svo hann mátti jafnan telja með 
hinum beztu búmönnum. Bygði hann upp og bætti 
stórum þau prestaköll, er honum voru veitt, jafnvel 


40 


þó hann alla æfi væri sá .gestrisnismaður, að hann 
í þeirri dyggð trautt átti sinn jafningja, því það var 
hans lífs yndi, að gleðja og hressa, að metta hungr- 
aða, gefa þyrstum að drekka, og bæta þörf þeirra, 
er hann heimsóttu. þetta munu allir sanna, er á 
hans heimili komu seint eður snemma alla stund 
meðan hann átti húsum að ráða, og hið sama lund- 
ernið vottaði sig hjá honum til banadægurs. 

Sín mörgu börn uppól hann öll til skynsamlegs 
dugnaðar, þrifnaðar og reglusemis, svo þau gæti 
orðið sómamenn í sínu standi, og gaf guð honum, 
að hann, eins í því og öðru, var sannur hamingju- 
maður. Fáir munu þeir, sem á vorum dögum hef- 
ur auðnazt að eiga og uppala fyrir föðurlandið jafn- 
marga dugandis syni, í flestum greinum frábæra, 
hvern í sínu standi. En þegar þess er getið og 
margs annars, er heiðrar minningu vors vinar, ber 
þéss að minnast, að guð gaf honum strax á ungum 
aldri góða, trúfasta meðhjálp, þá reglusömu, góð- 
hjörtuðu, og óþreytanlegu konu, sem allt vann hon- 
um til heilla og sóma, og kemur það þó hvergi 
meir fram en í barnauppeldinu; hún veik ei heldur 
frá hans banasæng, og fylgir nú líki hans til síðustu 
hvíldar. þeir, sem niður-sá með tárum í dyggðar- 
innar og tryggðarinnar þjónustu, munu uppskera með 
fögnuði í dýrðinni hjá guði! 

þó séra Jón sál. væri stakur atorkumaður, ör- 
uggur til allra starfa strax frá æskualdri, og allt af, 
meðan þörf hans krafði, gleymdi hann þó ekki að 
efla og næra sína andlegu krapta. Snemma var 


ál 


hann til mennta settur, og ungur kom hann í skóla; 
en þó hann væri bæði ungur og fjörmikill, lagði 
hann svo mikla alúð á lærdómsmenntir, og sýndi ei 
miður kapp og fylgi í því, að vera hinn fremsti, iðn- 
asti og ötulasti af sínum lagsbræðrum, í því, að nema 
það, sem nema skyldi, en í líkams-erfiði og atorku, 
að hann var úr skólanum útskrifaður eptir 5 ára 
tíma með hinum bezta vitnisburði. Síðan stundaði 
hann í nokkur ár jafnsíðis atorku og lærdóm, en 
var prestvígður fyrri en hann hafði aldur til að lög- 
um, með biskups-leyfi; þó hann þá ætti erfiða stöðu, 
sem eg fyr áminntist, gleymdi hann aldrei að rækja 
lærdómsmenntir, lesa nytsamar bækur, og leggja al- 
úð á sínar kenningar; þessu hélt hann áfram alla 
sína löngu embættistíð, og þó hann væri búsýslumaður 
mikill, lét hann ætíð sínar embættisskyldur hafa fyr- 
irrúmið, en vann að hinni sýslan sinni í hjáverkum, 
hann náði og því alræmi, að hann væri einn af þeim 
merkustu klerkum, og þó mér yrði ei þess auðið 
að heyra hann prédika, hef eg þó séð á prenti snilli- 
legan vott þess, að hann var ágætur ræðumaður. 
Ekki þekkti eg séra Jón sál. að sjón, fyr en 
hann var orðinn roskinn maður, og engan nákvæm- 
an kunningsskap eða umgengni hafði eg við hann 
fyr en á hans síðustu árum; þó gat mér ei dulizt, 
að maðurinn hafði rækt menntir, bæði málfræði og 
sagnafræði, og mest kennimannleg vísindi um lang- 
an aldur. En einkum fannst mér til hans fróma, 
kærleiksríka, kristilega hugarfars, sem var orðið svo 
æft í því, að stjórna sínum annars áköfu, þrekmiklu 


42 


geðsmunum. Af því skil eg, að ei mun of sögum 
sagt, að honum hafi verið einkar vel gefið að semja 
milli manna og sætta sundurþykka, hvern starfa hann 
hafði og mjög lengi á hendi með sóma. 

Af því fáa, sem eg hefi hér talið, vona eg að 
það sé þó auðséð, að dæmi þessa drottins trúa þjóns, 
hvers andvana lík liggur í líkkistu þessari, og verk 
hans, að honum liðnum, ljóma sem fagrir himingeisl- 
ar. Augljóst er það, að hann vísaði mörgum á rétt- 
an veg, með snjöllum sannleikskenningum, fögrum 
friðarboðskap, og sáttgjarnlegum fortölum. Honum 
var mikið gefið, enda neytti hann þess trúlega. Hans 
minning er því sem fögur stjarna meðal Íslands 
sona, er skín eptir hann liðinn, og mun fyrir hans 
aðstoð, sem er Þbyrjari og fullkomnari alls góðs, 
skína meðal hans afkvæmis, meðan land byggist, 
og þeirra, er hann vísaði á réttan veg, um aldur og 
æfi. Honum var mikið gefið, en hann kannaðist 
við og eignaði sér orð postulans: af guðs náð er 
eg, það eg era, og hans náð fylgdi honum til síð- 
asta andartaks og færði mikinn ávöxt. 

Hann lifði sem hetja, og dó sem hetja Krists 
í trú og von. Nú ljómar hann sem fögur stjarna í 
flokki Krists útvöldu hetja, um aldur og að eilífu. 
Amen. 


48 
4. 


SONARKVEÐJA, 
flutt í mafni séra Páls Jónssonar Matthiesen, af 
séra Guðmundi Einarssyni á Kvennabrekku. 


Náð og friður vors himneska föður sé með yður 
öllum í Jesú nafni. Amen. 

Elskanlegir ! leyfið mér að tala fáein orð, áður 
en þetta lík er borið út til sinnar hvíldar í helguð- 
um guðs barna reiti. Hér á meðal vor er hjarta, 
sem berst þungan; hér er sál, sem gagntekin er af 
djúpri hryggð; hér ersonur, sem langaði mjög til 
að minnast að hinnsta skilnaði við sinn hjartkærasta 
föður, með sonarlegri kærleikskveðju; hann langaði 
og svo tilað sameina sinni kveðju, kveðju ástfólginna 
systkina nálægra sem fjarlægra. En hann vissi ekki 
nema hryggðin mundi varna sér máls og harmurinn 
hepta sín orð. þess vegna hefir hinn harmþrungni 
sonur mælzt til þess af mér, að flytja fyrir sína hönd 


ástvinakveðjuna hinum framliðna föður að hinnsta skiln=' 


aði. „Bróðernisskyldan býður mér að gjöra tilraun- 
ina, þó að eg finni vanmátt minn til þess; eg finn, 
hve ófær eg em til þess, að geta sameinað hugsun 
mína hugsun ástvinanna, eða fundið verðug orð, 
sem við eiga. Bótin er, að þér, harmandi vinir, 
getið með sjálfum yður framborið það andans mál 
í hjörtum yðar, sem hverjum er ljúfast og tilfinning- 
um hans samboðnast, meðan eg í nafni mins elsku- 
lega embættisbróður reyni til að vinna að þeirri 


AA 


bróðernisskyldunni, að kveðja í hinnsta sinni, fyrir 
hans hönd, þenna vorn framliðna samþjón í drottni. 

Hið fyrsta sonarlega skilnaðarávarpið sé þá fólg- 
ið í: þakklætinu. Ó hversu margt hefir ekki 
vel uppfræddur sonur að þakka ástríkum föður! 
þakklætis tilfinningarnar við hinn jarðneska föðurinn 
ganga næst þakklætisskyldunum við vorn himneska 
föður. Fyrir sálarsjón þessa elskandi sonar stendur 
nú skírt afmálað, hversu að hann, sem hér liggur 
lík, ól föðurlega önn fyrir sér í barnæskunni, efldi 
framfarir sínar og menntun á ungdómsárunum, vildi 
sér allt hið bezta, og vann að því á fullorðins aldr- 
inum, já, hélt sinni föðurlegu kærleiks ástúð ófölsk- 
aðri í andlátið fram. Í nafni harmþrungins sonar 
flyt eg þér, þú framliðni meðbróðir, hina hjartfólgn- 
ustu þakklætiskveðju fyrir allar, hinar mörgu og miklu 
föðurlegu velgjörðir, sem þú veittir honum. 

Hið annað sonarlega skilnaðarávarpið sé fólgið 
í innilegustu: fyrirgefningarbón. Skyldur 
barnanna við foreldrana eru svo háleitar, að enda 
hin beztu börn geta ekki fullnægt þeim, sem skyldi. 
það er ekki auðunnið verk, að greiða hina gömlu 
skuldina og fullnægja 4. boðorðinu. þessi sonur- 
inn finnur líka til þess með sárum trega, að sér 
hafi margt áfátt orðið af vanmætti, af athugaleysi, 
af þekkingarskorti, enda þótt sú meðvitundin gleðji 
hann, að hann hafi aldrei viljað móðga sinn elskaða 
föður af ásettu ráði; að hann hafi hvorki hlíft tíð 
sinni, kröptum sínum né efnum til að styrkja hann 
og gjöra honum tilvilja. Allt um það kannast hann 


45 


við ófullkomlegleika sinn og skort á fullnægjugjörð 
skyldna sinna; þetta aflar honum nú hryggðar og 
hann vildi alls hugar feginn, að slíkt væri ekki að 
finna. Sönn tregatár frá hvörmum angráðs sonar, 
er nú væta moldir framliðins föður séu því talandi 
vottur um hjartheita fyrirgefningarbón. 

Hið þriðja sonarlega skilnaðarávarpið sé: von- 
arfull blessunaróska kveðja. þú himinsprottna 
von! vert þú enn af nýju velkomin í harmþrungin 
hjörtu; lát þú þína lífgjafargeisla brjótast enn af 
nýju svo fagurlega í þeim sorgarskýjum, sem hér 
hafa dregizt saman, að hinn guðfagri friðar- og sig- 
urhróssbogi myndist í þeim, á hverjum stendur rit- 
að: „dauðinn er uppsvelgdur í sigura. Með þessa 
ununarríku sjón fyrir augunum flýtur nú blitt bless- 
unaróska ávarp frá anda sonarins til anda föðurs- 
ins í andanna heimkynnum, og hann grípur til þeirra 
blessunaróska, sem æðstar eru og hátignarfyllstar, 
hann grípur til hinna drottinlegu blessunarorða og 
mælir andans máli fyrir minn munn: 

Ástkæri framliðni faðir! Drottinn blessi þínar 
jarðnesku leyfar og varðveiti þær í skauti jarðarinn- 
ar til vegsamlegrar upprisu; drottinn láti sitt blíða 
náðarauglit skína skært yfir þinni frelsuðu sálu og 
sé henni náðugur; drottinn upplypti sínu dýrðar- 
augliti yfir þína sívaxandi fullkomnun og farsæld, og 
gefi þér ásamt oss öllum eilífan frið í dýrðarinnar 
heimkynnum. 

Felum þá djúpt í foldar baðmi 
framliðinn ná, sem hvílir hér, 


46 


ástvin, úr vorum farinn faðmi; 
flogin hans önd í hæðir er, 

hún horfir þaðan hýr til vor, 

sem harma — þessi fetum — spor. 


Hún biður nú sinn blíða drottinn 
blessaðan oss að veita styrk, 

á oss sýna sinn ástarvottinn, 
einkum þá leiðin verður myrk; 

hún biður þann, sem bar sinn kross 
í böli lífs að hugga oss. 


þú sem upprisan ert og lífið, 

ástríki Jesú, herra minn, 

Í gegnum dauðans dapra kífið 

dýrðar leið oss í fögnuð þinn, 

og veit þar fáum vora að sjá, 

sem valdið. dauðans sleit oss frá. 
Amen. 


Sungið: úr kirkju og yfir gröf: 
Sálmabók Nr. 225. 
—— frá gröf til kirkju: 
Sálmabók Nr. 231, T—S8.v. 
—— Í kyrkju: 
Sálmabók Nr. 363. 


JÓN 


4T 


ð. 
GRAFSKRIPT 


Hér er nú kappinn 
af kífs valsviði 
kvaddur að kveldi 
kaup til að fá; 
gekk hann á mála 
hjá mána stól -jöfri, 
dyggur og öruggur, 
dagur uns þraut — 


prestur MATTHIASSON. 


Hann 
fæddist árið 1786, 


vígðist árið 1809, 
giptist árið 1810, 
deyði árið 1859, 


átti 12 börn, hverra 6 lifa, og ímörg barnabörn 


* 


* 
* 


Mæla má nú sérhver, 
er mæring þekkti, 

og lítur hann látinn: 
lizgðu í ró! 

þú barst vel hita 

og þunga dagsins, 


48 


hetja sannkölluð 
í hættum og neyð ! 
9 


Munu ei margir 
meira fjöri 
sálar og líkams 
sæmdir en hann, 
fær þess fóstur-jörð 
fagrar borið 
menjar, æ meðan 
mannheimur sést. 
3. 
Hauðurs var hann bætir 
hvar sem dvaldi, 
því dyggð fylgdi drenglyndi 
og dugnaði greind; 
Aðalvík, Eyri, 
Arnarbæli, 
heppnaðist öllum 
að hafa þess not. 
4. 
Geyma hljóta gestir 
glaðir og hryggvir, 
máttkir og vesalir, 
minningu hans, 
hús stóð hans opið, 
hjúkrun fram boðin 
þurfandi hverjum 
því sem að bar. 


49 


ð. 


Hvers munu megir 
mannvænlegri, 
og fegra bera vitni 
föðurs um ást? 
sést hér ei sannast 
sögn ens vísa 
gott tré ber jafnan 
góðan ávöxt? 

6. 
Eins var hann öllum 
æðri sem lægri, 
raungóður hreinlyndur, 
ráðhollur, trúr,. 
hann er því harmdauði 
hjúum og niðjum, 
maka sorgmæðdum, 
og mannvini bveim. 


Sú fer bezt gömlum 
sigurkóróna, 
heiðurs þegar hærur 
höfuð skreyta, 
keppumst því lifa 
lífi dáðríku, 
að lífs heiðri menjar 
lík andvana, 

G. Torfason, 


30 
G. 


ERFILJÓÐ. 
a. 


Við andlátsfregn Jóns prests Matthíassonar. 


Kenndu mér að mæla 
mentagyðja ! 

orð eptir tállausan 
tryggðavininn, 

verðan ljóðmæla 
vandaðra betur, 

enn eg einhlítur 

er að flytja. 


. Hraustlegt er að hníga 


í hetju sporum, 

verk eptir mikil 

og vörn ágæta, 

honum, er hvergi - 
á hæli gekk, 

heldur stóð öryggur 

í hættu og þrautum. 


. Vegleg var ferð Jóns 


frá vöggu til grafar, 
mannvalsins mikla, 
Matthíassonar ; 
veglega vann hann 
að veglegum störfum 
herrans hjarðræktar 
að hinnsta blundi. 


1 


Hefur nú hæga 

hvílu búna 

ættræknum arfa 

eyja Garðars; 

faðmar hún þann 

er fornra geymdi 

eðli drenglyndra 
Íslendinga. 

Trúar tók skjöldinn 
traustri mundu 
frómlyndur fullhugi, 
framsýnn, greindur. 
Var at auðunnið 
áreitnis-skeytum 
guðhræddum gæfurekk 
geig að vinna. 

Far og fót stöðva, 
ferðamaður ! 

á Aðalvík, Eyri, 
Arnarbæli; 

þar sörðu þreks menjar 
ens þreklynda mærings 


og mannástar mannvinar * 


móti þér brosa. 
Heyrir þú og heyrir, 
hann er látinn, 

er bjó hér, og bætti 
byggðir þessar. 
Glæddi ljós gæfu 
glaður veitti 


3x 


JR 


10. 


A: 


52 


hjástoð þurfendum, 
hjúkrun veikum. 


.„ Líttu beðju hans 


líttu niðja ! 

ræktar hans dugnaðs 
og raungæðis votta; 
leitaðu orðróms! 
allir munu 

látinn gestgjafa 
góðan trega. 

Loks. fær nú lúða 
limu hvilda 
sannauðmjúk, sannkristin, 
sannnefnd hetja; 
hafinn er úr heimi 
hreinskilinn, tryggur, 
andinn í upphæð 

til anda föðurs. 
Drjúpi með daggar 
dropa hverjum, 
blessun á beð þinn 
og blómi skreyti, 

er næri þá hugsun 
að niðjar þínir 

verði þér virðingar 
varði beztur. 

Hér skreyttu heiðurs 
hærur þínar 
ljós það, er lýsti 
lundu hjartgöfgri; 


EÐ) 


nú er þér sigurkrans 
settur á höfuð, 
of bjartur augum 
alda sona. 
12. Farðu í friði 
fullsæli bróðir! 
fögnum, já. samfögnum 
friði þínum! 
eygir þig andi vor 
ofar skýjum 
standa hjá sólar 
stól-konungi. 
G. Torfason. 


b. 
Eptir séra Jón Matthíasson. 


Á 
Ör dauðans apald felldi 
öldungur hneig til moldar, 
væn gefst værðin Jóni, 
vin Krists, Matthíassyni; 
Sæld himna sorglaust veldur 
sælla frón guðs þjóni, 
heima' að himna grami, 
hann þiggur fagnað tryggvan. 
2} 4 
Hér gat hetju" að líta, 
hold þá bar ofar foldu, 


GA 


EA ER 


ö4 


veglyndi veslum sýndi, 
verkdyggur, Krists und' merki; 
gestrisni gjörði frægstan 
göfugmenni, það kennum; 
hönd hans var hverjum þurfenda Í 
hjálpargreið til reiðu. Á 
3. 
Hreinlyndur, vann tryggð vina, 
vel er skartar prúðu hjarta, 
hann því háleitt vinnur 
hrós í dýrðarljósi; 
hann, sem hýsti gesti, 
og hjúkrun veitti sjúkum, 
ítur um eilífð hlýtur 
unaðsnægð hjá guði. 
Andrés Hjaltason. 


uuu 


